

(yJLxj-liJI AJlLIU) 




^cJ \*£> ^y> jJ l»- 


1 c_»o^ >Xjxl 1 ^ 1 ^ , -* j * 1 1 yS 


<d? 1^ 







ANGILAN SA MGA 
LAYUNIN NG HAJJ 


Ang May Akda: 

Khalid ibn Salih Al-Salamah 

Almenhaj Center 

for Educational Supervision and Training 


V 


J 


m 


Isinalin sa Tagalog ni: 

Mohammad Taha Ali 
Islamic Propagation Office in Rabwah 






Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain 

PAMBUNGAD 

Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, na 
Siyang nagkaloob ng parangal sa Kanyang mga Wali 
(Tagapagtanggol) sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na 
kaalaman at mabuting gawa, kaya ginawa Niyang kabilang sa 
naging bunga ng kanilang kaalaman ay ang taimtim na 
pagkatakot sa Kanya at pagbalik-loob sa Kanya, nang dahil sa 
kaalamang ito ang ilan sa Upon nila ay itinaas Niya sa 
pinakamataas na antas ng tao, at ang mga puso ay napuno nito 
kaya labis Siyang minahal nito, at nanabik sa pakikipagtagpo sa 
Kanya, gayundin ang mga kasukasuan naging abala dahil dito 
kaya naging matatag ang pagtindig nito sa Kanyang Harapan. 

Nawa'y itampok ang pagpapala at kapayapaan sa kanya na 
nakakilala nang labis sa kanyang Panginoon, kaya siya ay 
abalang-abala sa paggunita sa Kanya, sa Kanya lamang niya 
itinuon ang kanyang pagsamba, ang kanyang pagdarasal, ang 
kanyang pag-alay ng hayop, ang kanyang buhay at kamatayan, 
hanggang sa siya ang pinili ng kanyang Panginoon at minahal 
nang labis, kaya Siya ay nalugod sa kanya at maging ang mga 
matuwid sa Kanyang mga nilalang ay ginawa Niyang malugod sa 
kanya. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Panginoon namin, tunay ngang ang lahat ng kaalaman ay nasa 
lyong mga Kamay, kaya pagkalooban Mo kami na siyang 
magpapaibayo nito ng pagmamahal sa lyo, at sa pamamagitan 
nito nawa’y itaas ang aming mga antas sa lyo, 0 Allah! Pag- 
ibayuhin ang aming mga gawa sa pamamagitan nito, at 
patawarin ang aming mga pagkakasala, at bigyan ng liwanag 
ang aming mga dibdib, at gawin itong wagas para sa marangal 
Mong Mukha, 0 Allah! Kami ay nananalangin sa lyo ng gabay at 
katumpakan batay sa lyong naiibigan at kinalulugdan sa aming 
mga layunin, salita at gawa. 

Kapatid kong Muslim .. Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj: 

Kay gandang itampok lamang ang dambana ng pagsuko sa 
Panginoon ng lahat ng nilalang, sapagka't ito ang siyang simbulo 
ng mga sumasampalataya, kaya kapag naidagdag sa isang 
alipin ang dambana ng agham sa dambana ng pagsuko, 
nadadagdagan ang pagpapalapit sa Panginoon ng mga nilalang, 
0 Allah! Aming Panginoon, dagdagan Mo kami ng ganap na 
pagsuko, kaalaman at mabuting gawa, tanggapin nawa ito sa 
amin sa pamamagitan ng lyong Habag, 0 Lubos na 
Mapagmahal! Katotohanang Ikaw ang Tigib ng Pagpapala at 
Ganap na Mabait. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj: Napakaganda na iyong 
isinasagawa ang mga ritwal na gawain ng Hajj kahit hindi mo 
batid kung bakit mo isinasagawa ito, sapat na sa iyong kaalaman 
na ito ay isang pagsamba sa Allah, ito ang kahilingan ng 
sukdulang pagsuko sa Panginoon ng lahat ng nilalang at ganap 
na pagpapakaalipin sa Kanya. 

Ang pinakamaganda rito habang ikaw ay nagsusumamo sa Allah 
para dagdagan ng kaalaman, at sa iyo ay tutugunan at 
bubuksan, iyong mababatid ang dakilang kadahilan sa Hang mga 
gawain ng Hajj. 

Sinabi ng Allah: {At sila na nagpupunyagi alang-alang sa Amin, 
katiyakang sila ay gagabayan Namin tungo sa Aming mga 
Landas; at katotohanang ang Allah ay kasama ng mga Muhsinun 
(masigasig gumawa ng kabutihan)} Al-Ankabut: (29:69). 

Napakagandang malaman natin kung bakit ang Makkah ay nasa 
isang lambak na walang mga pananim at hindi naging isang 
lambak na may mga pananim, mga gubat at ilog nang sa gayon 
ay magtamasa naman ang nagsasagawa ng Hajj o ng Umrah sa 
pinakamamahal na kalupaan sa Allah. 

At bakit napabilang sa mga katangian ng Propeta (s.a.w.) na 
hindi man lang dumatal ang kanyang mga paa at katawan sa 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


kalupaan ng Arafah sa Hajj na tinaguriang Pamamaalam 
(Hajjatul Wida')? 

At bakit nakipaghahalubilo ang mga kalalakihan sa mga 
kababaihan sa may Kaabah na iniikutan na siyang nagdudulot 
ng matinding pagsisiksikan, at sa mga Jamarat sa may maliit na 
poste sa di pangkaraniwang tumpak na pagsasabatas sa lahat 
ng uri ng mga gawaing pagsamba, samantalang ang Allah ay 
may kakayahang magbigay sa kanila ng pagpapalawak? 

At bakit kung kailan tayo lumisan mula sa Arafah ay kailangan 
nating magpagabi sa Muzdalifah, samantalang napakalapit na sa 
atin ang Mina, na kung saan ang mga sasakyan natin at mga 
bagahe ay nandodoon? 

At gayundin sa iba pang dakilang mga kadahilanan sa mga 
gawain ng Hajj at Umrah. 

Tayo'y walang pag-aalinlangan na ang lahat ng mga gawain ng 
Hajj ay may dakilang mga kadahilanan at tumpak na layunin, na 
batid ng nakakabatid nito at nakaligtaan ng nakakaligta nito. 

Ito ang nais kong subukin na gumana rito ang mga pag-iisip at 
makuha ang pansin ng mga tao sa maigsing pahina na ito nang 
may paghahangad ng tulong mula sa Allah, nawa'y itampok sa 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



atin ng ating Panginoon ang Kanyang kapatawaran at habag, at 
ipatnubay sa atin ang matuwid na landas. 


Kalakip na suriin, sa mga pahinang ito hindi ko tinutukoy dito ang 
mga alituntuning pambatas, sapagka't ang bagay na ito ay may 
natatanging lugar na isinulat ng mga pantas sa mga aklat ng 
alituntunin, datapuwa't ako'y magkonsentrasyon sa ilang mga 
dakilang layunin na siyang nakaligtaan ng nakararami sa mga 
nagsasagawa ng Hajj, bagkus gayundin sa karamihan ng mga 
nagsusulat ng tungkol sa Hajj, bilang pagsunod sa sinabi ng 
Propeta (s.a.w.): ((Maraming marunong sa batas na nahihigtan 
ng iba sa pagkadalubhasa nito)) Isinalaysay ni Abu Daud, bilang 
(3660) at iwinasto ni Al-albani. 

Na naghahangad ng opinyon ng iba na mas higit na may 
kakayahan sa paglalahad ng mga layuning ito sa paraang mas 
malaki, malinaw at malawak, kaya anumang tama ang mayroon 
dito, ito ay mula sa Allah lamang, at anumang mali ang mayroon 
dito, ito ay mula sa aking sarili at kay Satanas. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



ANG KAGANAPAN NG HAJJ (PILGRIMAHE) 

Ang Allah ay nagsabi: {At gawin ninyong ganap ang Hajj at ang 
Umrah para sa Allah}. Al-Baqarah (02:196) 

Ang pagiging ganap nito ay may tatlong bahagi: 

Una: Ang kaganapan ng Hajj sa panahon. 

Pangalawa: Ang kaganapan nito sa lugar. 

Pangatlo: Ang kaganapan nito sa pamamaraan. 

Para sa kaliwanagan nito, ang masasabi natin: 

Una: Ang kaganapan ng Hajj sa Panahon: 

Ito ay ang pagsasagawa ng Hajj sa oras na itinakda ng Allah 
para dito, kaya hindi dapat ito napapaaga at hindi rin dapat ito 
napapahuli. 

Samakatuwid, ang lahat ng Ibadah (ritwal na gawain) sa Hajj ay 
may takdang oras na itinakda, sapagka't ang pagtatakdang ito ay 
may mga layunin na hindi mabibigyan ito ng katuparan maliban 
kung isaalang-alang ito, kaya sinuman ang di nagpahalaga nito 
sa panahon na siyang itinakda rito ng Allah, magkagayun siya ay 
nagkulang sa pagbigay ng kaganapan sa mga layuning ito. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Ang Allah ay nagsabi: {Ang (panahon ng) Hajj ay kilalang mga 
buwan}. Al-Baqarah (02:197) 

At sinabi pa Niya: {At inyong alalahanin ang Allah sa panahon ng 
mga natatakdaang araw (sa buwan ng Dhul Hijjah)}. Al-Baqarah 
(02:203) 

Kaya ang masasabi natin, halimbawa: Sa kanya na nagmadali at 
hindi nagpagabi sa Muzdalifah, o di kaya ay lumisan mula rito 
bago sumapit ang hating-gabi, at sa kanya na humagis sa 
Jamarat bago ang katanghalian ng tapat sa ikalabing dalawang 
araw, ang lahat ng ito sa katotohanan ay humahantong sa 
pagsalungat sa mga layunin ng Hajj o nakakapagbawas nito. 

Pangalawa: Ang kaganapan ng Hajj sa lugar: 

Ito ay ang pagsasagawa sa mga Ibadah (ritwal na gawain) na 
isinabatas ng Allah sa Hajj sa mga nakatakdang lugar nito na 
siyang nais Niya. 

Samakatuwid, lahat ng lugar ay may mga layunin na hindi 
mabibigyan ng katuparan maliban kung isaalang-alang ito, kaya 
sinuman ang hindi nagpahalaga sa isang lugar na pinaglaanan 
para sa Ibadah, siya ay nagkulang sa pagbigay ng kaganapan sa 
mga layunin ng Ibadah na ito. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Halimbawa: Nais ng Allah na tayo ay tumigil sa Arafah, 
datapuwa't ito ay may mga hangganan, kaya hindi tayo dapat 
lumalagpas sa mga hangganan na ito, nais din ng Allah na tayo 
ay magpagabi sa Muzdalifah ng buong magdamag o ng higit sa 
kalahati ng gabi, kaya hindi tayo dapat lumabas sa gabi ng 
Muzdalifah sa mga hangganan nito, at nais din ng Allah na tayo 
ay magpagabi sa Mina sa mga natatanging gabi nito, kaya hindi 
tayo dapat lumalagpas sa Mina (sa mga hangganan nito) 
maliban na lamang kung tayo ay napipilitan - tulad ng 
nangyayari sa ngayon dahil sa tindi ng siksikan - ito ang 
kaganapan ng Hajj sa lugar. 

Sa katotohanan, naging masikip na ang ilang mga Ibadah (ritwal 
na gawain) sa panahon at lugar kung ihahambing sa bilang ng 
mga nagsasagawa ng Hajj tulad ng paghagis ng bato sa mga 
Jamarat, sa pag-ikot sa palibot ng Kaabah at sa paghalik sa 
(banal na) Bato, nguni't hindi pa rin pinahaba ang panahon nito 
na umabot ng ilang buwan o linggo upang mabawasan ang 
siksikan, at hindi rin ginawang pinalaki ang mga lugar nito o 
pinarami upang tumugma sa bilang ng mga nagsasagawa ng 
Hajj sa paglipas ng mga taon, at hindi rin ginawang para lamang 
sa mga kalalakihan ang pagsasagawa nito na wala ang mga 
kababaihan para kumaunti ang bilang, at hindi rin ito ginawa na 
kusa, bagkus kanais-nais ang pagpapatupad nito sa lahat ng 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



mga nagsasagawa ng Hajj lalaki man o babae sa masikip na 
lugar at sa natatakdaang panahon, sapagka't ang Allah ang Higit 
na Nakaaalam, ang Napakatalino, hindi lingid sa Kanya kung 
ano ang imaging resulta ng mga alituntunin na ito dulot ng 
ganitong matinding pagsisiksikan at paghahalu-bilo, datapuwa't 
ang lahat ng ito ay para sa isang dakilang kadahilanan na siyang 
hangad ng Ubod ng Talino, ang Ganap na Nakababatid. 

Pangatlo: Ang kaganapan ng Hajj sa pamamaraan: 

Ito ay sa pamamagitan ng ating pagpapahalaga sa tatlong uri ng 
mga alituntunin: 

1- Ang mga layunin ng Hajj. 

2- Ang mga alituntunin nitong pambatas. 

3- Ang isinasaalang-alang na mga kapakanan. 

Para sa karagdagang pagbigay-linaw tungkol dito, ang masasabi 
natin: 

Ang Unang Uri: "Ang mga Layunin ng Hajj" sa susunod na 
natin ipaliwanag ang detalye nito insha Allah. 

Ang Pangalawang Uri: Ito ay "Ang mga Alituntuning 
Pambatas": Tulad halimbawa ng; pagiging Ubligado nito, Kaaya- 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



aya, Ipinahihintulot, Kasuklam-suklam at Ipinagbabawal, ang 
mga alituntuning ito ay sadyang naging masusi ang pagtalakay 
at pagpapaliwanag ng mga pantas tungkol dito, at madalas ang 
pagtatanong ng mga tao tungkol dito na kung saan ay sapat 
nang mabanggit ito dito. 

Ang Pangatlong Uri: "Ang Isinasaalang-alang na mga 
Kapakanan" na magsisilbing tulong para sa kaganapan ng Hajj 
tulad halimbawa ng regulasyon ng trapiko, kalinisan, 
paninirahan, mga kahilingan ng pagsasama at iba pa rito. 

Maaring ang mga tao ay magkulang sa pangangalaga nito, kung 
kaya't ito'y magsisilbing dahilan sa pagkakaroon ng mga 
problema na siyang maghahatid tungo sa di-pagsapit ng mga tao 
sa mga sagradong lugar sa tamang mga oras nito, o pagkaraan 
ng matinding pagkapagod na maaring magdulot ng kasiraan sa 
mga ginagawa nilang pagsamba. 

Samantalang kung magtulong-tulong ang mga tao sa 
pangangalaga sa isinasa-alang-alang na kapakanan na ito, 
katiyakang makakamit nila at mabibigyan nila ng katuparan ang 
Ibadah sa pamamagitan ng madali at magaan. 

Kaya ang tanong dito: Paano natin mabigyan ng kaganapan 
ang tatlong uri na ito ayon sa pag-uutos ng Allah. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Ayon sa sinabi Niyang: {At isagawa ninyong ganap ang Hajj at 
ang Umrah para sa Allah} Al-Baqarah (02:196) 


Ang sagot ay ganito ang masasabi natin: 

Una : Marapat lamang na maging masigasig tayo sa pag-aaral ng 
tatlong uri na ito at unawain natin ang mga katotohanan nito, 
sapagka't ipinangako sa atin ng Allah na kapag tayo ay 
nagsumikap ng labis ay papatnubayan tayo sa lahat ng Kanyang 
maiibigan at kagigiliwan, batay sa sinabi ng Allah: 

{At sila na nagpupunyagi alang-alang sa Amin, katiyakang sila ay 
gagabayan Namin tungo sa Aming mga Landas; at katotohanang 
ang Allah ay kasama ng mga Muhsinun (masigasig gumawa ng 
kabutihan)} Al-Ankabut (29:69) 

Kabilang sa naturang pagpupunyagi ay ang panalangin sa Allah 
na pagkalooban Niya tao ng pang-unawa sa mga layuning ito at 
bigyan ng katuparan ang mga ito ayon sa paraang ikalulugod 
Niya sa atin: 

{At iyong sabihin: "Aking Panginoon! Dagdagan Mo ako ng 
kaalaman!)} Taha (20:114) 





Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Gayundin ang paulit-ulit at matagal na pagsusuri sa mga teksto 
ng dalawang rebelasyon - ang Qur'an at Sunnah - na 
nagpapaliwanag dito. 


At gayundin ang pagtatanong sa mga eskolar tungkol dito, 
pagbabasa ng mga aklat na pang-agham at ang pagdalo sa mga 
konsehong pang-agham na nagpapaliwanag dito. 

Pangalawa : Tahakin natin ang pagbigay katuparan nito ayon sa 
pinakaganap na pamamaraan batay sa sinabi ng Allah: 

{At sundin ninyo ang pinakamainam sa mga ibinaba sa inyo mula 
sa inyong Panginoon (ang Qur'an)} Az-Zumar (39:55). 

Ito ay isang pag-uutos para sa lahat ng Ibadah, kaya huwag 
tayong magmadali dito ng sang-ayon sa sarili sa pagpapabaya at 
pagmamalabis at sa paghahangad ng kaginhawaan o dahil sa 
katamaran, sapagka't ang mundo ay isang tahanan para sa 
pagtrabaho at daanan lamang, samantalang ang Paraiso ay 
isang tahanan para sa paggawad ng gantimpala at 
pananahanan. 

Ito ay hindi maisakatuparan maliban sa pamamagitan ng 
patnubay ng Allah, kaya hilingin natin sa Allah na gabayan tayo 





Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



rito ayon sa kung ano ang Kanyang naiibigan dito at 
kinagigiliwan. 


Pangatlo : Dapat ay malungkot tayo sa mga hindi natin 
nakayanang ipatupad sa pinakaganap na pamamaraan dahil sa 
pang-islamikong kadahilanan tulad ng pagkamangmang, 
pagkalimot at iba pa, kaya marapat lamang na dalasan natin ang 
paghingi ng kapatawaran at manalangin sa Allah sa pagtanggap 
nito, nang sa gayon ay punuan Niya ang mga pagkukulang sa 
pagiging ganap nito sa Kanyang Kagandahang-loob, Kabaitan at 
Kabutihan, kaya pagkatapos ng Hajj, tayo ay uuwi na nasa 
pagitan ng pag-aasam na sana'y matanggap ang ating gawa at 
maging ganap ito, at ng pagkatakot na baka di-tanggapin ito o di- 
ganap. 

Dito ay balikan natin ang pagpapaliwanag sa unang uri para sa 
kaganapan ng Hajj ayon sa wastong pamamaraan nito, at ito ay 
ang pag-unawa sa mga layunin ng Hajj at pagbigay ng katuparan 
nito, kaya ang masasabi natin: 

Ang mga layunin ng Hajj ay ito: Ang malalaking 
kapakinabangan at ang dakilang kadahilanan kung bakit 
isinabatas ang mga gawain ng Hajj alang-alang dito. 





Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Ang pinakadakilang layunin sa Hajj: ((Ito ay ang katuparan sa 
pagiging ganap na alipin sa Allah)), at ito ay sa pamamagitan ng 
pagpapatupad sa Kanyang pag-uutos batay sa Kanyang sinabi: 

{At tungkulin ng sangkatauhan para sa Allah ang (pagsasagawa 
ng) Hajj (Pilgrimahe) sa Tahanan (Ka'bah) sa sinumang may 
kakayahang gumugol papunta rito} Al-lmran (03:97) 

Ang layunin na ito ay dapat na maunawaan ng bawa't 
nagsasagawa ng Hajj, at walang sinumang tatanggapin ang 
pangangatuwiran ng dahil sa kanyang kamangmangan. 

Ang pinakadakilang layunin na ito (ang katuparan ng pagka- 
alipin sa Allah) ay hindi magiging ganap maliban sa 
pamamagitan ng katuparan sa mga dakilang layunin na 
magbubuo nito, tulad ng pagmamahal sa Allah, pagdakila sa 
Kanya, paghahangad sa Kanya, pagkatakot sa Kanya, 
pagtitiwala sa Kanya at pagbabalik-loob sa Kanya, ito ang ilan sa 
mga layunin na siyang dahilan kung bakit isinabatas ang mga 
ritwal na gawain sa Hajj, at ipinag-utos sa mga tao ang pag-aaral 
dito, pag-unawa rito, at ang pagsisikap sa pag-intindi rito at 
pagsakatuparan nito, datapuwa't sila ay hindi pantay-patay dito. 

Hindi naman kailangan sa nagsasagawa ng Hajj na masaklawan 
ang detalye ng mga layunin na ito, datapuwa't ayon sa sukat ng 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



katuparan nito nakabatay ang kanyang gantimpala at katayuan 
sa Allah. 


At dahil dito magkakaiba ang mga katayuan ng mga 
nagsasagawa ng Hajj sa gantimpala ayon sa kanilang 
pagkaunawa rito. Batay sa sinabi ng Allah: 

{Sabihin mo [0 Muhammad]: "Magkatulad kaya silang mga 
nakakaalam at silang mga hindi nakakaalam?" Katotohanan, ang 
tumatanggap lamang ng pangaral ay ang mga (taong) may 
pang-unawa} Az-Zumar (39:09) 

Ang nais natin dito ay magbaybay sa pamamagitan ng maingat 
na paglalakbay na umiikot sa mga layunin ng Hajj, magmuni- 
muni tayo at mag-isip baka sakaling sa pamamagitan nito ay 
pag-ibayuhin sa atin ng Allah ang ating pananampalataya, 
pagsuko at paggawa ng kabutihan, gayundin naman na hinihiling 
natin sa Kanya ang katapatan, gabay at pagkatuwid ayon sa 
Kanyang naiibigan at kinalulugdan. {At sabihin mo [0 
Muhammad]: "Aking Panginoon! Dagdagan Mo ako ng 
kaalaman!"} Taha (20:114) 

Sa katunayan dumaan na sa atin, na ang pinakadakilang layunin 
sa Hajj ay ang katuparan ng pagiging ganap na alipin sa Allah, at 
na ang layuning ito ay naglalaman ng mga malalaking bahagi, na 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


ang bawa't isa rito ay siyang layunin mula sa mga layunin ng 
Hajj, kaya't ano ang mga layuning ito? 

Bagkus, mayroong isang napakahalagang tanong! Paano 
maisakatuparan ng mga Gawain sa Hajj ang mga layuning ito? 

Ito ang susubukan nating ipaliwanag dito ng may paghahangad 
sa tulong ng Allah. 

ANG UNANG LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG 
PAGMAMAHAL SA ALLAH 

Sinabi ng Allah: {Sabihin mo [0 Muhammad]: Kung ang inyong 
mga ama, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang 
inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak; ang mga 
kayamanan na inyong kinita, ang mga kalakal na inyong 
kinatatakutan ang pagkalugi; at ang mga tahanan na labis 
ninyong kinagigiliwan ay higit na mahalaga sa inyo kaysa sa 
Allah at sa Kanyang Sugo, at sa pakikipaglaban sa Kanyang 
Landas; kung gayon, kayo ay maghintay hanggang sa iparating 
ng Allah ang Kanyang Kapasyahan (pagpaparusa). At ang Allah 
ay hindi namamatnubay sa mga taong palasuway}. At-Tawbah 
(09:24) 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj: 

lyong suriin na hindi mo kayang magsagawa ng Hajj hangga't 
hindi mo tinatalikuran ang lahat ng iyong pinakamamahal sa 
buhay, samakatuwid hindi mo makakamit ang Hajj hangga't hindi 
mo tinatalikuran ang iyong bayan na iyong pinakamamahal at 
sinasandigan, ang iyong mapagmahal na asawa, ang iyong mga 
anak na tila mga bulaklak, ang iyong tahanan na tinitirahan, ang 
lalawigan na iyong kinabuhayan, ang iyong trabaho, ang iyong 
bukirin, ang iyong sasakyan, at ang tribo na iyong 
kinabibilangan. 

Ang lahat ng ito ay iyong pinakamamahal na kailangan mong 
iwanan at talikuran, samantalang hindi mo batid kung ikaw pa ba 
ay makakabalik pa rito o hindi na, at sa oras na iyong iiwan ang 
mga pinakamamahal na ito, ikaw ay hindi patutungo sa isang 
lambak na mayabong ang pananim, o sa mga luntian na mga 
gubat, masagana na hangin at sa maluwang na lugar, bagkus 
ikaw ay patutungo sa isang lambak na walang mga pananim, 
napaka-init at napakaraming pagsisiksikan. 

Kaya kapag ikaw ay dumating na roon at may kasamang 
pinakamamahal, ang dapat mong gawin ay iyong iwanan ito 
alang-alang sa katuparan at katapatan ng napakadakilang 
pagmamahal sa Allah lamang. 




At kung kasama mo ang iyong mapagmahal na asawa, mga 
mamahaling damit at mababangong halimuyak, magkagayon 
ang mga pinakamamahal na ito ay ipinagbabawal sa iyo sa 
sandaling ikaw ay pumasok na sa kalagayan ng Ihram. 

Bagkus, sa Makkah ay may iba pang dakilang mga 
pinakamamahal, tulad ng Al-Masjidul Haram, Al-Ka'bah Al- 
Musharrafah, Al-Hajarul Aswad, Maqamu Ibrahim, BiarZamzam, 
ang buong kalupaan mismo ng Al-Haram, ang lahat ng ito ay 
pinakamamahal. 

Maaaring ang isa sa mga layunin dito - ang Allah ang higit na 
Nakaaalam - ay ang pagsubok at pagsusulit sa isang alipin, 
kaya kung ang Allah ang higit niyang pinakamamahal kaysa sa 
lahat ng minamahal niyang ito, magkagayon humayo siya mula 
rito at sa buong kalupaan ng Al-Haram (sagradong lugar) bilang 
pagsuko sa kautusan ng Allah at sa Kanyang kahatulan, at ito ay 
nasa pinakadakilang mga araw ng Hajj doon sa Arafah (isang 
lugar na nasa labas ng mga hangganan ng Al-Haram) na kung 
saan ay mawawala sa kalupaan nito ang lahat ng minamahal at 
wala nang matitirang pinakamamahal maliban sa Allah lamang, 
bilang patunay na ang Allah ang Siyang pinakamamahal niya 
kaysa sa lahat ng mga ito, at ito ay kabilang sa kawagasan at 
katapatan ng pagmamahal sa Allah sa salita at gawa. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Tanong: Napatunayan ba sa mga mapapanaligang 
pinagkukunan na ang mararangal na paa ng Propeta (s.a.w.) 
o ang dalisay niyang katawan ay dumatal sa kalupaan ng 
Arafah? 

Sa katotohanan, sinaliksik ko nang puspusan sa napakaraming 
mga mapapanaligang pinagkukunan na sumasaklaw sa 
pamamaraan ng pagsasagawa ng Propeta (s.a.w.) ng Hajj, at 
wala akong natagpuan na anumang patunay o pahiwatig na 
tumutukoy na ang kanyang marangal na katawan (Sumakanya 
nawa ang pagpapala at kapayapaan) ay dumatal sa kalupaan ng 
Arafah, bagkus ang mga patunay ay tumutukoy lamang sa 
kawalan ng pagdatal ng kanyang katawan, ang kalupaan ng 
Arafah ay nakatukoy lamang sa kanyang personalidad mismo, at 
na ito'y isang pagsambang pambatas na partikular lamang sa 
kanya bukod sa kanyang mga tagasunod, at ang ilan sa mga 
patunay na ito; Ipinag-utos ng Allah sa Kanyang Sugo (s.a.w.) 
habang siya ay naglalakbay patungo sa Arafah ang ilan sa mga 
pag-uutos na karapat-dapat punahin at suriin. 

Katotohanang ipinag-utos ng Allah sa Kanyang Sugo (s.a.w.) na 
tumigil muna siya bago makarating sa hangganan ng Arafah ng 
ilang metro, at ito ay nasa lambak ng Uranah, kaya't siya ay 
kumain, uminom, nagpahinga at nagsagawa ng Wudu sa labas 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


ng Arafah, at pagkatapos ng paglihis ng araw sa katanghalian ng 
tapat ipinag-utos ng Sugo (s.a.w.) sa kanyang mga kasamahan 
(Sumakanila nawa ang kaluguran ng Allah) na pumasok sila sa 
hangganan ng Arafah ng isang metro o dalawang metro, habang 
siya ay tumigil sa labas ng hangganan nito ng isang metro o 
dalawang metro, at siya ay nagtalumpati at pinangunanan sila sa 
pagdarasal habang siya ay nasa labas ng hangganan ng Arafah, 
samantalang sila ay nasa loob nito, at nang siya ay matapos sa 
kanyang talumpati at pagdarasal, siya ay sumakay sa kanyang 
kamelyo habang siya ay nasa labas pa rin ng Arafah at 
pagkatapos ay pumasok siya rito habang siya ay nakasakay ng 
hindi bumaba sa kanyang kamelyo hanggang sa lumubog ang 
araw, ayon sa tuwirang pagpapahayag ng maraming teksto 
tungkol dito, at pagkatapos ay lumabas siya mula sa Arafah 
nang di man lang dumatal ang kanyang mararangal na paa sa 
kalupaan ng Arafah sa isinagawa niyang Hajj na pamamaalam, 
at ito ay isang kautusan mula sa Allah na natatangi lamang sa 
kanya (s.a.w.), at ang Allah ang Higit na Nakaaalam. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Tanong: Bakit hindi dumatal ang mga mararangal na paa ng 
Sugo (s.a.w.) sa kalupaan ng Arafah sa Hajj na 
pamamaalam? 

Walang pag-aalinlangan na Sugo ng Allah (s.a.w.) ay kilalang 
mahal na mahal ng bawa't nananampalataya, kaya't maging ang 
kanyang naiwanang mga yapak at alaala ay pinakamamahal, 
bagkus ito ang siyang pinaghahanap ng maraming tao, 
datapuwa't sadyang ninais ng Allah na walang matagpuan sa 
Arafah na isa man lang alaala ng isang minamahal bukod sa 
Kanya, maging ang mga yapak o alaala ng Sugo ng Allah 
(s.a.w.). 

At marahil nga ang dakilang kadahilanan kung gayon - ang Allah 
ang Higit na Nakaaalam - Na kung nagkaroon ang Sugo ng 
Allah (s.a.w.) ng anumang yapak o alaala sa Arafah, maaring 
maging abala ang ibang tao sa pag-uugnay dito sa halip na sa 
pagmamahal sa Allah sa dakilang araw na ito, at lilihis ang mga 
puso sa pagmamahal sa isang alipin na sa halip ay para lamang 
sa pagmamahal sa Allah. 

At bakit nga hindi!! Samantalang alam natin na ang 
pinakamaraming dahilan ng pagkaligaw ng mga tao ay ang 
pagmamalabis sa pagmamahal sa mga mabuting sinaunang 
ninuno at sa kanilang mga alaala. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Hindi ba ang pinakaunang pinangyarihan ng Shirk (pagtatambal 
sa Allah) ay sa panahon ni Noah (Sumakanya nawa ang 
kapayapaan) dahilan sa kanilang pagmamalabis sa pagmamahal 
sa mga mabuting sinaunang ninuno at sa kanilang mga alaala?!! 

Hindi nga ba naligaw ng landas ang mga Kristiyano dahilan sa 
kanilang pagmamalabis sa pagmamahal kay Hesus (Sumakanya 
nawa ang kapayapaan)? 

At yaong mga Rafidah, hindi nga ba sila’y naligaw ng landas 
dahilan sa kanilang pagmamalabis sa pagmamahal kay Ali at Al- 
Husain (Sumakanila nawa ang kaluguran ng Allah)? 

At gayundin ang ilan sa Upon ng mga Sufiey, hindi nga ba sila’y 
naligaw ng landas dahilan sa kanilang pagmamalabis sa 
pagmamahal kay Al-Jilanie at sa iba pa maliban sa kanya?!! 

Minahal nila ang mga ito kapantay ng pagmamahal nila sa Allah, 
kaya’t sila’y napuksa dahil dito. 

Ganito ang nararapat sa mga nagsasagawa ng Hajj na 
pumupunta sa Arafah, hindi dapat sila nagdadala ng anumang 
alaala ng kanilang minamahal na pagkakaabalahan ng kanilang 
mga puso maliban sa Allah lamang. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


At maaring ang isang tao ay idadaan sa pagsubok sa 
pagmamahal niya sa kanyang Panginoon, na kung saan ang isa 
niyang pinakamamahal ay ihaharap sa kanya sa mga sandaling 
labis ang pangangailangan niya rito, subali't siya ay pipigilan ng 
Allah dito at pagbabawalan bilang pagsubok at pagsusulit, - 
kung alin ba ang mas matimbang para sa kanya, ang Allah ba 
kaya o ang minamahal niyang ito? Kaya't pagmasdan ang mga 
Sahabah (Sumakanila nawa ang kaluguran ng Allah), habang 
sila ay pumapasok sa kalagayan ng Hajj sa panahon ng tag- 
gutom at paghihikahos, kapag sila ay pumasok na sa kalagayan 
ng Hajj, ang kinahuhumalingan nilang pinapangaso ay uutusan 
ng Allah na lalapit ito sa kanila sa hindi nito kaugalian, na halos 
ito ay maaabot na ng kanilang mga kamay at mga sibat bilang 
isang pagsubok at pagsusulit, batay sa sinabi ng Allah: 

{0 kayong nagsisampalataya! Katiyakang ang Allah ay 
magbibigay sa inyo ng pagsubok sa pamamagitan ng isang 
bagay sa larangan ng pangangaso na halos maaabot ng inyong 
mga kamay at mga sibat (habang kayo ay nagsasagawa ng Hajj 
o Umrah), upang mapag-alaman ng Allah kung sino (sa inyo) 
ang tunay na nangangamba sa Kanya sa kabila ng Kanyang 
pagkalingid. Kaya't sinuman ang lumabag dito makaraan (ang 
pagpapahayag na) ito, sasakanya ang isang masakit na 
kaparusahan}. Al-Maidah (05:94) 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Katotohanang napakadakila ang pagsakatuparan ng mga 
Sahabah (Sumakanila nawa ang kaluguran ng Allah) sa 
Kaisahan ng Pagmamahal na kung saan ay kanilang 
tinatalikuran ang pangangasong ito alang-alang sa pagsamba sa 
Allah kahit pa man ang kanilang pangangailangan dito ay 
napakatindi, nang walang pagsubaybay at panunuligsa ng 
sinuman maliban sa Allah. 

Bagkus, ang pagsubok sa pagmamahal ay lalong tumitindi sa 
sandaling isinasagawa ang Tawaf (pag-ikot sa Kaabah), sa 
pagbato sa mga Jamarat, sapagka't matapos na iwanan ng 
nagsasagawa ng Hajj ang kanyang mga minamahal na dati-rati 
ay ipinahihintulot sa kanya tulad ng asawa, pabango at 
pangangaso ay darating naman ang panibagong pagsubok sa 
mga minamahal na dati nang ipinagbabawal, at ito ay ang 
pagsubok sa mga kalakihan sa pamamagitan ng mga 
kababaihan, at sa mga kababaihan sa pamamagitan ng mga 
kalalakihan na hindi nila Mahram. 

At kahit pa mang maaring gawin na ang ibang Jamarat ay para 
sa mga kababaihan at ang iba naman ay para sa mga 
kalalakihan, o di kaya'y maaring gawin na ang Tawaf at ang 
pagbato sa mga Jamarat ay sa isang araw para sa mga 
kalalakihan, at sa ibang araw naman ang para sa mga 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



kababaihan, o di kaya'y palampasin na lamang sa mga 
kababaihan ang pag-ikot sa Kaabah (Tawaf) at ang pagbato sa 
Jamarat dahilan sa pagsisiksikan ng mga kalalakihan, o di kaya 
ang pagbato ay isagawa sa isang malaking bundok sa halip na 
sa isang maliit na poste upang hindi magkaroon ng matinding 
pagsisiksikan sa pagitan ng mga tao. Datapuwa't ang batas ng 
Islam - ang Allah ang higit na Nakaaalam - ay nagparating ng 
mga alituntunin sa pag-ikot sa Kaabah (Tawaf) at sa pagbato sa 
Jamarat sa nakatakda nitong anyo, at maaaring ang 
pagsisiksikan na ito ay humantong sa lalo pang pagkakalapit ng 
mga kababaihan at mga kalalakihan sa masikip na lugar, upang 
maging ganap ang pagsusulit at pagsubok.. na kung saan ang 
Allah ba ang higit ninyong mamahalin o ang mga kababaihan?. 

Kaya makikita mo ang tunay na nananampalataya na abalang- 
abala ang puso sa pagmamahal sa Allah sa kabila ng matinding 
sisiksikan, bagkus hindi pinapansin ang maraming tao, siya ay 
nagpapakadiyos, nag-iingat at nagpapakabanal sa abot kaya 
niya, ito'y hindi dahil sa isang bagay kundi dahil sa pagmamahal 
niya sa Allah ng higit sa iba bukod sa Kanya, lalung-lalo na 
kapag naalala niya na si Propeta Ibrahim (Sumakanya nawa ang 
kapayapaan) ay di mababansagan ng pagiging matalik na 
kaibigan ng Allah malibang pagkatapos niyang dumaan sa 
pagsubok sa lugar na kung saan naroroon ang mga Jamarat sa 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


pamamagitan ng kanyang anak na si Ismail (Sumakanya nawa 
ang kapayapaan), siya ay dinaan sa pagsubok noong una sa 
pamamagitan ng pagkabaog sa matagal na panahon, at 
pagkatapos ay dinaan naman siya sa pagsubok pagkaraang 
mabiyayaan siya ng anak na lalaki na kailangan niyang iwanan 
ito at ang kanyang ina sa isang lambak na walang anumang 
halaman at magtungo siya sa Sham, at pagkatapos nito'y lalo 
pang tumindi ang pagsubok sa kanya, sapagka't siya ay pinag- 
utusan na bumalik sa kanila, at nang siya'y labis nang masaya 
sa pakikipagtagpo sa nag-iisa niyang anak ay muli na naman 
siyang pinag-utusan na kailangan niyang katayin ito, kaya't siya 
ay nagtungo sa lugar na kung naroroon ang mga Jamarat upang 
ipatupad ang kautusan, at doon ay dumating sa kanya si 
Satanas nang tatlong beses para udyukan siyang itigil nito ang 
pagpapatupad sa kautusan ng kanyang Panginoon, nguni't wala 
siyang napala kay Ibrahim kundi ang isang tiyak na kasagutan, 
ang pagbabato sa kanya at paulit-ulit na pagsambit na ang Allah 
ang Pinakadakila sa lahat ng minamahaL.ALLAAHU 
AKBAR..ALLAAHU AKBAR..ALLAAHU AKBAR. 




TANONG: Bakit ang Makkah ay nasa isang lambak na 
walang mga halaman? 

Kung ang pagsasagawa ng Hajj ay nasa isang lambak na may 
mga halamanan, damuhan at ilog, sa gayo'y maaaring mahaluan 
ang layunin ng ilan sa mga nagsasagawa ng Hajj (ang Allah ang 
higit na Nakaaalam), na ang kanilang layunin ba sa Hajj ay dahil 
sa kawagasan ng pagsamba? 0 dahil lamang sa mga ilog, 
damuhan at kagandahan ng kalikasan? 

Bagkus, may iba pang dakilang kadahilanan (ang Allah ang higit 
na Nakaaalam), na kung ang dalawang katangian na babanggitin 
sa ibaba ay natipon sa Kagalang-galang na Makkah: 

UNA: Ang pagkahumaling ng mga puso rito. 

PANGALAWA: Na kung ito'y may mga damuhan at ilog.. 
maaaring ito'y dumugin ng mga tao at dagsain, bagkus hindi nila 
bibigyan ng pagkakataon ang ibang tao bukod sa kanila. 

Subali't, dahil sa habag ng Allah, bagama't ito'y 
kinahuhumalingan ng mga puso, pagkatapos niyang makarating 
dito at makita itong isang lambak na walang mga halaman at di 
nawawalan ng pasakit at pahirap, siya'y magmamadaling tapusin 
at ipatupad ang mga ritwal ng kanyang pagsamba at pagkatapos 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


ay agad niyang lilisanin ito at bibigyan ng pagkakataon ang ibang 
tao bukod sa kanya. 

At sa pagtatapos ng salitang ukol sa katuparan ng kaisahan ng 
pagmamahal, ating sasabihin: 

((Katotohanang hindi kailanman tatanggapin ng Allah sa puso ng 
isang alipin na ipantay ang pagmamahal sa Kanya sa 
kaninumang minamahal, lalung-lalo na kung ang pagmamahal 
sa isang nilalang ay may ibayong kahigtan kaysa sa 
pagmamahal sa Kanya)). 

..ITO ANG TINATAWAG NA KAISAHAN SA PAGMAMAHAL.. 

Kaya't kapag naunawaan mo ang dakilang layunin na ito, 
magiging madalas ang iyong panalangin sa Hajj sa katuparan ng 
layuning ito at sa mga kahilingan nito, at aalisin nito ang mga 
pumipigil dito, at kung sakaling ito'y tinugunan sa iyo, 
magkagayon sasaiyo ang isang wagas at taus sa puso na 
pagbati.. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



ANG IKALAWANG LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG 
PAGDAKILA SA ALLAH 


Sinabi ng Allah: {Sa gayon nga, kaya’t sinuman ang dumakila sa 
mga Sagisag (Tanda) ng Allah, katotohanang ito ay nagmula sa 
kabanalan ng mga puso} Al-Hajj (22:32). 

Ang tinutukoy dito na mga sagisag at sagradong lugar ay ang 
lahat ng sumasagisag sa kadakilaan ng Allah at sa Kanyang 
kasaganaan, gayundin sa kababaan (kahinaan) ng nilikha at 
pangangailangan nito, at ito'y maliwanag na napatunayan sa 
kalupaan ng Muzdalifah, kaya't kaluwalhatian sa Kanya ng dahil 
sa Kanyang Kadakilaan ay isinubsub ng mga nilalang ang 
kanilang mga mukha. 

Katotohanan, ang sinumang paghambingin ang kalagayan ng 
mga nagsasagawa ng Hajj sa Mina at Arafah sa isang panig, at 
ang kanilang kalagayan sa Muzdalifah sa kabilang panig; 
makikita niya ang nakakubling pagkakaiba ng dalawang 
kalagayan, sapagka't ang mga nagsasagawa ng Hajj na nasa 
Mina at Arafah ay maliwanag na nakikita ang kanilang 
pagkakaiba sa antas ng yaman at kahirapan sa pamamagitan ng 
kanilang mga tolda, pagkain at sasakyan. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Samantalang makikita mo sa Mina at Arafah na ang isang 
mahirap ay nasa gilid ng mga daan nakatigil at makikita mo 
naman ang isang mayaman na kapansin-pansin ang karangyaan 
sa loob ng kanyang tolda, kasuutan at kagamitan. 

Hangga't sa maaaring maging abala doon ang mga 
nagsasagawa ng Hajj sa mga nakikitang kasaganaan ng mga 
nilalang sa halip na sa kasaganaan ng Maluwalhating 
Tagapaglikha, gayundin sa mga kadakilaan ng mga nilalang sa 
halip na sa kadakilaan ng Maluwalhating Tagapaglikha 
hanggang sa sandaling yaon ang mga pusong nakakaligta ay 
halos makalimot na sa kung sino ang tunay na Dakila!!!.. 

Kaya dito - ang Allah ang higit na Nakaaalam - isinabatas ang 
ilan sa mga alituntunin sa Muzdalifah upang mawala na ang 
lahat ng pagkakaiba sa kasaganaan at kadakilaan sa pagitan ng 
mga nagsasagawa ng Hajj nang sa gayon ay wala ng matira pa 
sa Muzdalifah na anumang tanda ng kadakilaan at kasaganaan 
maliban lamang sa kadakilaan at kasaganaan ng Allah. 

Ang Allah ay nagsabi: {0 Sangkatauhan! Kayo ang 
nangangailangan (ng tulong) sa Allah; datapuwa't ang Allah, Siya 
ang Puspos ng Yaman (hindi nangangailangan ng tulong 
ninuman), ang Karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri} Fatir 
(35:15) 





Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Katotohanan, kung bibigyan mo ng pansin ang mga alituntuning 
itinakda sa Muzdalifah ay iyong makikita na ito'y isinabatas 
bilang isang paraan upang magsilbing hadlang sa pagkakaiba ng 
antas ng buhay sa pagitan ng mga nagsasagawa ng Hajj, 
gayundin sa katanyagan ng kanilang kasaganaan at kadakilaan. 

Sapagka't ang pagtigil dito ay sa gabi lamang, kaya hindi na nila 
kailangan ang mga tolda dito na magtatanto sa kanilang 
pagkakaiba sa katanyagan, at gayundin ang panahon ng pagtigil 
dito ay Hang oras lamang habang sila'y nakasuot ng Hang 
kapirasong damit lamang at di magara, kaya hindi na rin nila 
kailangan dito ang kanilang mga bagahe, mga bag na 
magpapamalas sa ilan sa kanila ng pagiging mayaman at 
katanyagan, kaya't ito ang siyang nagdala sa kanilang lahat na 
matulog sa Muzdalifah gaya ng pagtulog ng mga dukha sa isang 
patag na lupa at marahil ay kumakain sila ng gaya ng pagkain ng 
mga dukha. 

Bagkus, makikita mo silang nakapila sa mahahabang pila sa 
harapan ng mga palikuran, ang dukha kasama ng mayaman, 
ang itim kasama ng puti, bawa't isa sa kanila ay nakasuot ng 
anyo at tanda ng kahirapan at kahinaan, malayo sa anyo at 
tanda ng kasaganaan upang mabatid nilang lahat habang 
kanilang pinagmamasdan ang mga tanawing ito sa 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Muzdalifah...na walang may angking tunay na Kadakilaan 
maliban sa Allah lamang!!.. 

ANG IKATLONG LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG PAG-ASA 
SA ALLAH 

Sinabi ng Allah: {Sila (mga diyus-diyosan) na kanilang 
pinananalanginan ay naghahangad (din sa kanilang sarili) ng 
paraan na mapalapit sa kanilang Panginoon, kung sino sa kanila 
ang higit na malapit, at sila rin ay umaasam ng Kanyang Habag 
at natatakot sa Kanyang kaparusahan. Katotohanan, ang 
kaparusahan ng iyong Panginoon ay katakut-takot!} Al-lsra' 
(17:57) 

Tunay na humantong ang pamamaraan ng pagsasabatas sa 
mga gawain ng Hajj sa pagkakahalu-bilo at pagkakalapit ng 
tirahan lalung-lalo na sa mga may tolda, sa pagitan ng iba't ibang 
kaanyuan ng mga umaasa at inaasahan mula sa mga nilalang, 
sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap, sa pagitan ng mga 
malalakas at mahihina, sa pagitan ng pinuno at pinamumunuhan 
sa paraang minsan lamang mangyari sa pangkalahatang 
pamumuhay, at higit na malinaw ang pagkakalapit na ito sa 
Arafah at Muzdalifah. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Subali't sa nagbibigay ng pansin sa kalagayan ng mga 
nagsasagawa ng Hajj sa dalawang banal na lugar na ito ay 
makikita niyang ang lahat ay nakakaligta sa pag-asa sa mga 
nilalang, bagkus silang lahat ay dumudulog sa pag-asa sa Kanya 
na hindi nauubusan ng yaman at hindi nabibilang ang mga 
biyaya at hindi napangingibabawan sa kalupaan at kalangitan. 

Itinataas nila ang kanilang mga kamay sa iisang anyo at 
kalagayan bilang tanda ng kapakumbabaan, ang mayaman at 
ang dukha, ang doktor at ang may karamdaman, na kanilang 
ipinamamalas sa Kanya ang kapakumbabaan, pangangailangan 
at kahinaan sa Kanyang harapan, upang aminin ng lahat na wala 
ng ibang inaasahan maliban pa sa Allah lamang. 

..Ito ay kabilang sa kawagasan ng kaisahan sa pag-asa sa 
Panginoon ng lahat ng nilalang.. 

ANG IKA-APAT NA LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG 
PAGKATAKOT SA ALLAH 

Sinabi ng Allah: {At sila na namamahagi ng kanilang 
(kawanggawa) habang ang kanilang mga puso ay tigib ng 
pagkatakot; na katotohanang sila ay babalik sa kanilang 
Panginoon; Sila yaong nagmamadali at nag-uunahan sa mga 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


mabubuting gawa, at sila ang lagi nang nangunguna rito} Al- 
Mu'minun (23:60-61) 

Katotohanan, ang sinumang sumuri sa mga teksto at magmasid 
sa aktuwal na kaganapan at balikan ang kasaysayan, kanyang 
matatagpuan na mayroong matibay na ugnayan sa pagitan ng 
ritwal ng Hajj at ng panglabas na kaanyuan ng takot, isang 
ugnayan na halos umaabot na sa pagkadikit. 

Ito'y lalo pang maging malinaw sa pamamagitan ng pagsusuri 

sa: 1- Qur'an 2- Sunnah 3- At sa aktuwal na kaganapan. 

Una: Ang Qur'an: 

Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj: Basahin mo ang Suratul 
Hajj, at pagkatapos ay suriin (at unawain ang kahulugan nito)!! 

Ito'y iyong matatagpuan na isang kabanatang pinasimulan ng 
kasindak-sindak na anyo, bagkus kabilang sa napakatinding 
kaanyuan ng takot na dumadaan sa tao, tulad ng sinabi ng Allah: 
{0 sangkatauhan! Matakot kayo sa inyong Panginoon! 
Katotohanan, ang lindol sa Oras (ng katapusan ng mundo) ay 
isang kakila-kilabot na bagay. Sa Araw na inyong 
mapagmamasdan na ang bawa’t nagpapasusong ina ay 
makakalimot sa kanyang pinapasuso, at ang bawa’t 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


nagdadalang-tao ay kanyang maipapanganak ang nasa kanyang 
sinapupunan, at iyong mapagmamasdan ang mga tao na parang 
mga lasing, datapuwa’t sila ay hindi mga lasing, bagkus 
napakatindi ng Kaparusahan ng Allah.} Al-Hajj (22:1-2) 

Ito ang siyang pambungad ng kabanatang ito na tumatalakay sa 
mga layunin ng Hajj. 

Kaya ang tanong .. Mayroon bang ugnayan sa pagitan ng 
Hajj at ng pagkatakot?? 

Suriin at unawain ang Sunnah ng Propeta (s.a.w.): 

At iyong matatagpuan na tunay ngang binansagan ng Propeta 
(s.a.w.) ang Hajj na Jihad (pakikibaka sa Landas ng Allah ), 
batay sa kanyang sinabi sa mga kababaihan: "Ipinataw na 
tungkulin sa inyo ang Jihad na walang digmaan, ito ay ang 
pagsasagawa ng Hajj at Umrah". Isinalaysay ni Ahmad at Ibn 
Majah (ang kawing ng mga mananalaysay nito ay tumpak). 

Ang Jihad ba (o pakikibaka sa Landas ng Allah) ay may 
kaakibat na takot?! 

Suriin at unawain muli kung paano naiugnay ang takot sa 
pagsisikap ng Sugo (s.a.w.) at ng kanyang mararangal na mga 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


kasamahan para makarating sa kalupaan ng Banal na Lugar 
(Makkah) sa taon ng Hudaybiyah. 

Sa katunayan, hinarangan ng mga Quraysh ang mga Muslim at 
sila'y pinigilan sa pagsasagawa ng Umrah, kaya't nahikayat ang 
mga tao upang makibaka sa digmaan at nangako ang mga 
sumasampalataya sa isa’t isa sa ilalim ng isang puno para sa 
pakikipaglaban, at napagkasunduan nila na ang Umrah ay 
isasagawa sa susunod na taon, datapuwa’t nagtakda ang mga 
Muslim ng isang kondisyon na sila'y magdadala ng mga espada 
habang nagsasagawa ng Ihram sa pangangambang maaaring 
gawin ng mga Quraysh na pandaraya, kaya't ito’y naging isang 
Umrah na may kaakibat na takot. 

Sa aktuwal na kaganapan: 

Ang sinumang suriin at punahin ang Hajj Simula sa kapanahunan 
ng Propeta (s.a.w.) hanggang sa ngayon ay kanyang 
matatagpuan na ito’y hindi nawalan ng takot sa paglipas ng mga 
taon at siglo. 

Dahil pagkaraang matapos ang pagkatakot sa mga Quraysh, di 
nagtagal ay lumaganap naman ang mga tulisan sa iba't ibang 
dako ng mga daanan papuntang Makkah sa loob ng labintatlong 
siglo, na para bang ang sinumang pumupunta sa Makkah ay 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


itinuturing na nawala at ang nanggagaling dito ay tila bagong 
kapapanganak. 

Datapuwa't nang ang mga taong bayan ay nagkaisa sa 
pagsugpo sa suliraning ito laban sa mga tulisan hanggang sa 
mawala ang pagkatakot dito; nabuksan na naman sa kanila ang 
panibagong takot sa pagkakasunog ng mga tinitirahang tolda, 
kaya't naging kaakibat nito ang Hajj sa mahabang panahon at 
nagsikap ang mga taong bayan sa paglutas sa suliraning ukol 
sa mga sunog. 

Nguni't di rin nagtagal ay nagsimula naman ang takot sa mga 
pagwewelga, sumunod ang pagpapasabog, ang mga baha, ang 
malalakas na agos, at pagkaraan ay sumunod ang mga sakit sa 
ibon (birds flu), na sa tuwinang sikapin ng mga taong bayan na 
maisara ang pintuan ng takot ay darating na naman ang 
panibagong takot, magpahanggang sa ngayon, katotohanang 
wala kang matatagpuan na isang tao na nagpapasyang 
magsagawa ng Hajj maliban na siya'y nakakaramdam ng takot 
sa kanyang puso Simula sa pagtatakda niya ng layunin 
hanggang sa siya'y makabalik sa kanyang pamilya. 

Kaya ang tanong, kung mayroon ngang ugnayan sa pagitan ng 
Hajj at takot; ano kaya ang dakilang kadahilanan sa pag-uugnay 
na ito?? 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Marahil, ang pinakabuod na layunin dito - ang Allah ang higit na 
Nakaaalam - ay upang maiangat ang antas ng pagsamba sa 
pagkatakot sa Allah; Simula sa pagsambit ng dila tungo sa 
katuparan nito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng iba't ibang 
bahagi ng katawan at puso. 

Paano kaya ito (sa palagay mo)?? 

Sa katotohanan, kung iyong tatanungin ang isa sa mga 
nagsasagawa ng Hajj ng ganito: Narinig mo na ba ang mga 
katakot-takot na insidente sa mga nakaraang taon at 
napakaraming nasawi rito? 

Hindi mo ba narinig ang mga pangyayaring karumaldumal na 
naganap noon na maaaring maganap din sa taong ito sa Hajj at 
iba pang mga katulad nito? Katiyakang siya ay magsasabi: Oo, 
aking narinig. 

At kung tatanungin mo ulit: Ano ang nagtulak sa iyo sa pagpunta 
mo rito sa kabila ng mga katakot-takot na ito? 

Datapuwa't, ang sagot na iyong matatagpuan ay ganito: Sa 
katotohanan, ang pagkatakot ko sa matinding babala ng Allah sa 
di nagsagawa ng Hajj na may kakayahan ay mas matindi kaysa 
sa lahat ng mga kinatatakutan na ito. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Ito ang isa sa mga dakilang layunin ng Hajj: Ang katuparan ng 
kaisahan ng takot sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. 

ANG IKALIMANG LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG 
PAGTITIWALA SA ALLAH 

Sinabi ng Allah: {At si Musa (Moises) ay nagsabi: “0 aking 
pamayanan! Kung kayo ay nagsisampalataya sa Allah, kung 
gayon, sa Kanya lamang ninyo dapat iukol ang inyong 
pagtitiwala kung kayo ay tunay na mga Muslim (sumusuko at 
tumatalima sa Kanya), Sila ay nagsabi: “Sa Allah lamang namin 
iniuukol ang aming pagtitiwala. Aming Panginoon! Kami ay 
huwag Mong gawin bilang isang pagsubok sa mga taong 
mapaggawa ng kamalian} Yunus (10:84-85) 

Kapatid kong Muslim: 

Kung ikaw ay nasa iyong bansa at kapiling ng iyong mga kamag- 
anak at nasa iyong mapayapang tahanan at marahil ay mayroon 
pang sasakyan o pera sa bangko na nagbibigay sa iyo ng 
kapanatagan sa hinaharap, sa ganitong kalagayan napakadali 
para sa iyo na panindigang ikaw ay nagtitiwala sa Allah, nguni't 
sa katotohanan ito’y walang katiyakan; kung ikaw nga ba ay 
tunay na nagtitiwala sa Allah o dahil lamang sa mga bagay na 
ito??!! 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Datapuwa’t ang Hajj ay nagbibigay ng malinaw na katibayan na 
ang nagsasagawa ng Hajj ay tunay ngang nagtitiwala sa Allah. 

Papaano?? 

Sa katotohanan, kung iyong susuriin ang lugar sa Mina na nasa 
isang lambak at iisipin mo ang kalagayan ng mga nagsasagawa 
ng Hajj habang sila’y nasa kanilang mga tolda na nagsisiksikan 
at nasa gilid ng mga daan sa lambak na ito, at tatanungin mo sila 
ng ganito: Hindi kaya maaring magkaroon ng iba't ibang uri na 
sakuna habang kayo ay nasa ganitong kalagayan? 

Kung sakali kayang dadagsa ang malakas na agos ng tubig - 
huwag sanang ipahintulot ng Allah - halimbawa, hindi kaya 
maaagos ang mga toldang ito at lahat ng nasa loob nito? 

Kung sakali kayang kumulog at kumidlat, o darating ang 
matinding lamig; tatagal kaya ang bubong ng mga toldang ito? 

Kung sakaling maging mabilis ang pagkalat ng nakakahawang 
mga sakit; makasasapat kaya ang mga kagamitan upang 
malunasan ang ganitong mga kalagayan? 

At kung sakali kayang ang mga salarin ay maghangad na 
gumawa ng kapinsalaan sa mga nagsasagawa ng Hajj ng may 
masusing paghahanda; mayroon kayang sapat na pananggalang 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


ang mga nagsasagawa ng Hajj upang maipagtanggol ang 
kanilang mga sarili? 

Bagkus, sa oras na siya’y tinanong mo tungkol sa kanyang 
paglalakbay sa Hajj magmula sa sarili niyang bansa hanggang 
sa pagbalik niya rito; hindi kaya maaring magkaroon ng iba't 
ibang panganib tulad ng pagbagsak ng eroplano, paglubog ng 
barko at mga aksidente sa sasakyan gaya ng mga nagaganap 
sa kasalukuyan na tila wala nang katapusan? 

Katotohanan, sa oras na tinanong mo ang nagsasagawa ng Hajj 
tungkol sa lahat ng mga katanungang ito, katiyakang ang 
isasagot niya ay: Oo, ang lahat ng panganib at kinatatakutang ito 
ay maaaring maganap, bagkus batid niya na maging ang mga 
pambihirang kakayahan ng tao sa kabuuan nito ay hindi 
makatutumbas dito ng anupaman, kapag ninais ng Allah na 
maganap ang mga pinangangambahang ito. 

Kaya sa oras na tinanong mo siya sa ikalawang pagkakataon: 
Kung gayon, kanino mo iniuukol ang iyong pagtitiwala? At sino 
ang iyong inaasahan? 

Katiyakang ang sagot ay iisa lamang sa panig ng lahat ng mga 
nagsasagawa ng Hajj: Kami ay nagtitiwala sa Allah lamang. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



Marahil - ang Allah ang higit na Nakaaalam - ito ay bunga 
ng Katapatan sa kaisahan ng pagtitiwala sa Allah lamang sa 
salita at gawa. 


ANG IKA-ANIM NA LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG 
PAGBALIK-LOOB SA ALLAH 

Sinabi ng Allah: {Magsibalik-loob kayo sa inyong Panginoon at 
isuko ninyo (ang inyong sarili) sa Kanya bago pa dumatal sa inyo 
ang kaparusahan. Sapagka’t pagkatapos nito, kayo ay hindi na 
matutulungan} Az-Zumar (39:54) 

Nang maibilang sa mga kundisyon ng Hajj ang kakayahan at 
kapasidad; ito ang nagtulak upang ang karamihan sa mga 
nagsasagawa ng Hajj ay kailangang maging malakas sa 
kanilang yaman at pangangatawan. 

At kahit pa magkaroon ng pambihirang lakas sa yaman at 
pangangatawan, at maging sa iba pang katangian na 
magpapahiwatig ng kawalan ng pangangailangan, gayon pa 
man, makikita mo ang mga nagsasagawa ng Hajj sa lahat ng 
lugar na kung saan isinasagawa ang Hajj lalung-lalo na sa 
Arafah, sa Kaabah, sa ibabaw ng Safah at Marwah, 
katotohanang sila'y tumitigil (na nakatayo) tulad ng pagtayo ng 
isang kaaba-abang tigib ng pagkatakot, kumikilala sa kanyang 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


kasalanan, nagpapahayag ng kanyang pagkukulang, nagsisisi sa 
mga nagawa niyang kasalanan, isinasailalim ang kanyang 
kakayahan at lakas sa kakayahan at lakas ng Allah, umaasa ng 
kapatawaran mula sa kanyang Panginoon, na maipagpaumanhin 
at mapagtakpan ang anumang kanyang nakaraan dahil sa 
kanyang kapabayaan, pagkukulang at kasuwailan. 

Marahil, ito ang siyang katuparan ng pagbalik-loob sa Allah - 
ang Allah ang higit na Nakaaalam. 

At dito ay may lumalabas na isang katanungan: Para kanino ba 
nagbalik-loob ang mga pusong ito? 

Mayroon bang dumating na kautusan mula sa mga 
makapangyarihang tao, o may isang pangako na nagmula sa 
mga taong mayayaman sa kanila upang lumambot ang mga 
pusong ito sa ganitong paraan, na tutulo ang mga luha dahil sa 
pagkatakot sa kanila o dahil sa paghahangad ng anumang 
mayroon sa kanilang mga kamay? 

Hindi kailanman...Nguni't: 

Marahil - ang Allah ang higit na Nakaaalam - ito ang kawagasan 
ng kaisahan sa pagbalik-loob sa Panginoon ng lahat ng nilalang. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


ANG IKAPITONG LAYUNIN: ANG KATUPARAN NG 
KAPAKUMBABAAN SA ALLAH 

Sinabi ng Allah: {Katotohanan, sila na nagsisampalataya (sa 
Kaisahan ng Allah) at nagsigawa ng mga kabutihan, at 
nagpakumbaba sa kanilang sarili (sa pagsisisi at pagsunod) sa 
harapan ng kanilang Panginoon, Sila ay magsisipanirahan sa 
Paraiso, sila ay mananatili rito (magpakailanman)}. Hud (11:23) 

Ang ibig sabihin ng Kapakumbabaan ay ang pagpapakumbaba 
sa Allah na halos umabot sa hangganan ng sukdulang pagsuko 
sa Kanya, bilang pagpapaalipin sa Kanya, pagtanggap sa 
Kanyang Pagkapanginoon at Kadakilaan, at bilang pagkilala sa 
kahinaan ng isang alipin at pangangailangan nito sa kanyang 
Panginoon. 

Sa katunayan, ang salitang Kapakumbabaan ay nabanggit sa 
Banal na Qur'an ng tatlong beses. 

Ang isa ay nabanggit na sa itaas sa Surat Hud at ang dalawa ay 
nasa Surah Al-Hajj. 

Sinabi ng Allah: {Datapuwa't ang inyong Diyos ay isang Diyos 
(ang Allah), kaya’t sa Kanya lamang kayo sumuko. At ikaw [0 
Muhammad] ay magbigay ng magandang balita sa mga 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



sumusunod (sa Allah) nang may kapakumbabaan} Al-Hajj 
(22:34) 


Sinabi pa Niya: {At upang malaman niyaong mga pinagkalooban 
ng karunungan, na ito (Qur’an) ang Katotohanan mula sa iyong 
Panginoon, nang sa gayon sila’y maniwala rito, at maging 
mapanatag at mapagkumbaba ang kanilang mga puso. At 
katotohanang ang Allah ang namamatnubay sa mga 
sumasampalataya tungo sa Matuwid na Landas} Al-Hajj (22:54) 

Bakit kaya ang dalawa sa tatlong lugar na ito ay nasa Surah Al- 
Hajj mismo? 

Maaaring - ang Allah ang higit na Nakaaalam - dahil sa ang 
mga retuwal ng Hajj ang siyang pinakamarami sa mga Ibadah na 
naipapahayag dito ang kapakumbabaan ng isang alipin sa 
kanyang Panginoon, ang pagpapakumbaba niya sa Kanya at 
ang ganap na pagsuko niya sa Kanya. 

Sapagka't kung tatanungin mo halimbawa ang karamihan sa 
mga nagsasagawa ng Hajj tungkol sa dakilang kadahilanan sa 
kanilang mga ginagawa sa mga retuwal ng Hajj, tulad ng 
pagtungo sa Arafah, o ng pagpapagabi sa Muzdalifah, o ng 
pagbato sa mga Jamarat o ng iba pa sa mga gawain ng Hajj na 
kanilang isinasagawa nang buong kasigasigan at kasiguruhan. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Kung tatanungin mo sila: Bakit ipinag-utos ang mga gawaing ito? 
Ano ang layunin dito? At bakit mo ginagawa? 

Katiyakan, ang makikita mong sagot: Katotohanang ito ay 
pagsamba lamang sa Allah. 

Ito ay kabilang sa pagpapakumbaba sa Allah at pagsuko sa 
Kanya, at ito ay ang pagpupunyagi ng isang alipin para sa gawa, 
dahil sa ipinag-utos lamang sa kanya ito ng Allah, na maaliwalas 
ang kanyang dibdib dito, samantalang hindi niya batid ang 
detalye ng dakilang kadahilanan nito, bagkus sapat na sa kanya 
na ito ay pagsamba sa Allah na maghahatid sa kanya sa 
kaluguran ng kanyang Panginoon. 

Samantalang kung siya ay pag-uutusan ng isang nilalang ay 
maaaring siya ay magtatanong at makipagtalakayan: Bakit? 0, 
ang mas mainam ay ganito! 0, hindi ako nakumbinsi! 

Kaluwalhatian sa Kanya, na sa Kanya'y nagpakumbaba ang mga 
puso. 

Kay ganda ng pagpapakumbaba ni Umar ibn Al-Khattab 
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) habang siya ay 
nagtatalumpati sa may Al-Hajar Al-Aswad (itim na bato), 
kanyang sinasabi: ((Sumpa man sa Allah, katotohanang batid ko 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


na ikaw ay isa lamang bato na hindi nakapagdudulot ng pinsala, 
ni hindi nakapagkakaloob ng kapakinabangan, kung hindi ko 
lamang nakita na hinaplos ka ng Propeta (s.a.w.), hindi kita 
hahaplusin)). Al-Bukhari (bilang:1605). 

Mayroon sa mga nagsasagawa ng Hajj na sa kanyang bayan ay 
namumuhay ng marangya, malayo sa mga dukha, sa mga 
mahihirap at mahihina, maaring malayo sa kabihasnan o sa mga 
tao, namumuhay sa kanyang palasyo na punong-puno ng biyaya 
at katahimikan. 

Subali't sa sandaling siya ay tinawag ng tungkulin sa Hajj, siya 
ay darating at makihalubilo sa mga mahihina at mahihirap, 
bagkus maaaring kakain siya sa pagkain nila, at makitulog ng 
kasama sila, lalung-lalo na sa Muzdalifah, at tatayo na kasama 
sila sa kasagsagan at sikisikan sa pag-ikot sa Kaabah (Tawaf) at 
pagbato sa Jamarat, nang nagtitiis sa mga nakakasuklam na 
amoy at sa pagtutulakan at siksikan. 

Kaya't tatanungin mo ang iyong sarili: Ano kaya ang nagdala sa 
kanya sa paggawa ng mga bagay-bagay sa Hajj, samantalang 
hindi niya batid ang detalye ng dakilang kadahilan nito? 




Ano kaya ang nagtulak sa kanya upang bumaba mula sa 
kanyang karangyaan at biyaya at siya ay nakihalubilo sa mga 
mahihina at mahihirap? 

Siya ba’y pinilit dito ng isang tao? 

ANG SAGOT: Hindi!! Bagkus, ang kababaang-loob at 
kapakumbabaan sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. 

Maaaring - ang Allah ang Siyang higit na Nakaaalam - ito ang 
kawagasan sa kaisahan ng kababaang-loob sa Allah, ang 
Panginoon ng lahat ng nilalang. 

ANG ILAN SA MGA KATANGIAN NG KAGALANG-GALANG 
NA MAKKAH 

Sinabi ng Allah sa pamamagitan ng salita ni Ibrahim 
(Sumakanya nawa ang kapayapaan): {Aming Panginoon! Tunay 
na aking hinayaan ang ilan sa aking mga anak na manirahan sa 
isang lambak na walang halaman, sa tabi ng lyong Banal na 
Tahanan (ang Ka'bah sa Makkah), upang sa gayon, aming 
Panginoon, sila ay magsipagtaguyod ng Salah (pagdarasal), 
kaya’t gawaran ang puso ng ilan sa mga tao na maging 
mapagmahal sa kanila, at tustusan Mo sila ng (iba’t ibang uri) ng 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



bungangkahoy, baka sakaling sila ay tumanaw ng utang na loob 
ng pasasalamat} Ibrahim (14:37) 


Katotohanan, ang sinumang tumutok sa pagbabasa ng 
kasaysayan ng Kagalang-galang na Makkah at sa mga 
nabanggit na teksto tungkol sa kadakilaan nito, sa mga 
kaganapan at kuwento na naganap dito, sa kanya'y malalantad 
ang isang mapapanaligang resulta na ang bayang ito ay 
tinakdaan ng Allah ng mga katangian na wala sa ibang lunsod at 
bansa. 

Sa katunayan, tinakdaan din ito ng Allah ng mga panuntunang 
batas na wala sa iba, samakatuwid ito ay banal, ipinagbabawal 
ang pangangaso rito, ang pagpuputol ng mga kahoy nito, ang 
pagpulot sa mga nawawala rito at iba pang mga panuntunang 
batas. 

Ang ilan pa sa mga katangian nito'y nahuhumaling ang mga 
puso rito, at nagiging mabiyaya ang isang Mud (650g.) dito at 
isang Saa (2.600kg.) bilang katugunan sa panalangin ni Ibrahim 
(Sumakanya nawa ang kapayapaan). 

At ang ilan pa sa mga katangian nito, na ang sinumang 
maghangad dito ng gawang masama, kahit pa man ito ay 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


kusang paghahangad lamang, ay ipapalasap sa kanya ng Allah 
ang isang masakit na kaparusahan. 

Sinabi ng Allah: {At sinumang maghangad na kumiling ng 
gawang masama rito dahilan sa paglabag sa katarungan ay 
Aming palalasapin ng masakit na kaparusahan} Al-Hajj (22:25) 

Ang mga katangian na ito ay kilala at nakasulat sa mga aklat na 
pang-agham. 

Nguni't ang sinumang magbigay ng pansin sa kaukulang bagay 
na ito sa Makkah na siyang pinakamamahal sa Allah sa lupalop 
ng kalupaan, makikita niyang ang Allah ay nagbukod-tangi rin 
dito ng natatanging katangian, at ito ay: 

Katotohanan, ang Allah ay nagbigay dito ng saligang mga biyaya 
tulad ng biyayang patnubay, ng kapaki-pakinabang na kaalaman, 
ng matuwid na gawa, ng pambihirang karunungan, at gayundin 
ng mga antas ng pagiging ganap na alipin tulad ng antas ng 
Eeman (Pananampalataya), ng Ihsan (Tugatog ng Kabanalan) at 
ng Shahadah (Pagkamartir), ng pagiging tapat at iba pa rito, higit 
na mas marami at mas mabilis ang pagbibigay Niya rito kaysa sa 
ibang mga bansa bukod dito. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Tinutugunan Niya rito ang sinumang nananalangin sa Kanya ng 
mga biyaya at mga antas na ito, nang mas mabilis kaysa sa 
pagtugunan Niya sa sinumang nasa ibang bansa bukod dito, 
samakatuwid ibinibigay ng Allah ang mga biyayang ito sa lahat 
ng bansa sa kalupaan, subali't sa Makkah ay higit na mas 
mabilis at mas marami - ang Allah ang higit na Nakaaalam. 

Kaya pagmasdan! Halimbawa, Siya ay nagbigay sa Kanyang 
Propeta na si Ibrahim (Sumakanya nawa ang kapayapaan) sa 
labas ng Makkah, ng antas ng Islam, ng Pananampalataya, ng 
tugatog ng kabanalan, ng pagka-propeta at pagkasugo, subali't 
nang ipagkakaloob na Niya sa kanya ang antas ng pagiging 
malapit sa Kanya (ang pagiging Khaleelullaah) na siyang 
pinakamataas na antas, tinawag siya sa Makkah, at doon ay 
mas matindi ang dinaanan niyang pagsubok, kaya ang kaloob ay 
mas malaki, na kung saan ay ipinagkaloob sa kanya rito ang 
antas ng pagiging malapit sa Kanya - ang Allah ang higit na 
Nakaaalam. 

At gayundin ang Propeta nating si Muhammad (s.a.w.), ang 
kanyang puso ay pinuno sa Makkah ng saligang biyaya 
pagkatapos niyang dumaan ng malalaking pagsubok, at 
pagkaraan ay biniyayaan siya ng antas ng pagkamalapit sa Allah 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


sa Makkah, at pagkaraan ay ipinahintulot sa kanya na lumikas sa 
Madinah - ang Allah ang higit na Nakaaalam. 

At gayundin naman na maaaring ang ilan sa mga layunin ng Hajj 
ay ang papuntahin ang isang Muslim sa lugar na ito, na kung 
saan ay magiging malaki ang kagandahang-loob at kaloob ng 
Allah nang higit na marami kaysa sa ibang mga lugar bukod dito, 
kaya mas lalong lumalago sa kanya ang Ibadah sa iilang mga 
araw lamang upang siyang mapagkalooban ng mga biyayang ito 
at iba pa na mas marami kaysa sa naipagkakaloob sa kanya sa 
kanyang bansa na pinanggalingan. 

Kaya kapag binigyan ng pansin ng nagsasagawa ng Hajj ang 
natatanging katangian na ito ng Makkah, siya ay magpupursige 
ng panalangin sa Allah na sa kanya’y palaguin ang lahat ng mga 
biyayang ito, ang saligan nito at hindi saligan, lalung-lalo na ang 
saligan nito, at na itaas ang kanyang katayuan sa pagka-alipin. 

At maaring tugunan sa kanya ng Allah ito sa maikling 
paglalakbay na ito, at palaguin ang kanyang kaalaman o ang 
kanyang katalinuhan o ang kanyang pagkabanal o ang kanyang 
matuwid na gawain o itaas ang kanyang antas, na kung saan 
siya ay dumating na isang Muslim at uuwi na isa nang Mu'min 
(nananampalataya), o dumating na isang Mu'min at uuwi na isa 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


nang Muhsin (mapaggawa ng kabutihan), o dumating na isang 
Muhsin at uuwi na isa nang Siddiq (napakamatapatin).. 

At ang pamamaraan ng Allah sa mga orihinal na biyaya ay hindi 
Niya ipinagkakaloob sa isa sa Kanyang mga alipin hangga't hindi 
Niya naidadaan sa pagsubok at pagsusulit, kung kaya't tumindi 
ang pagsubok ni Ibrahim (Sumakanya nawa ang kapayapaan) sa 
Makkah nang higit kaysa sa Iraq at sa Sham, at gayundin na 
tumindi ang pagsubok kay Muhammad (Sumakanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan) sa Makkah nang higit kaysa sa 
Madinah, at iyon ay upang maabot nila ang antas ng 
pagkamalapit sa Allah, ang Allah ang higit na Nakaaalam. 

Ito ang dahilan kung bakit tumitindi ang pagsubok at pagsusulit 
sa nagsasagawa ng Hajj sa Makkah bilang paunang bigay sa 
dakilang pagkaloob na siyang kanyang inaasam-asam mula sa 
Allah na kung siya ay nagtiis at nagpakabanal sa Allah. 

Kung kaya't ang Allah ay nagsasabi: {Datapuwa't kung sinuman 
ang magmadali na lumisan (sa Mina) pagkaraan ng dalawang 
araw, siya ay walang kasalanan, at sinuman ang nais magpahuli 
(sa ikatlong araw), siya ay wala ring kasalanan, (ito ay) para sa 
kanya na umiiwas (sa mga ipinagbabawal ng Allah). Kaya’t 
Matakot kayo sa Allah at inyong alalahanin na kayo ay tunay na 
titipunin sa Kanya}. Al-Baqarah: (02:203) 




At alam sa kasaysayan na ang sinumang magmadali sa 
dalawang araw, katotohanang sa kanya ay pinagaan ng Allah, 
kaya siya ay walang sala, nguni't iisipin ng bumabasa na 
sasabihin sa karapatan ng nagpahuli: at sinuman ang nagpahuli 
ay sasakanya ang dakilang gantimpala. 

Datapuwa't ang Allah ay nagdagdag ng isang kundisyon sa 
Talata na ito para sa nagpapahuli na magkaroon ng wagas na 
takot sa Allah, batay sa nagsasabi na ang kundisyong 
pagkawagas ng takot sa Talata na ito ay tumutukoy sa 
nagpapahuli lamang, at ito - ang Allah ang higit na Nakaaalam - 
ay dahil sa dadagdagan siya ng pagsubok upang madagdagan 
din siya ng kaloob. 

Kaya sinuman ang nagpahuli, siya ay makakatagpo ng 
napakalaking kaloob, subali't pagkaraan ng napakalaking 
pagsubok,,, ang Allah ang higit na Nakaaalam. 

Sinabi ng Allah: {0 inaakala ba ninyong makakapasok kayo sa 
Paraiso na hindi man lamang mapapatunayan ng Allah (nang 
lantaran) kung sino sa inyo ang mga nagpunyagi (sa Kanyang 
Kapakanan) at mapapatunayan (nang lantaran) kung sino ang 
mga matiyaga?} Al-lmran (03:142) 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 



ANG PAGTATAPOS 

Pagkatapos ng Hajj, ano ang susunod dito? 

Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj..Ngayong pagkatapos 
nating umikot sa Kaabah sa mabilis na paglalakbay na ito sa 
malalaking layunin ng Hajj ay napakaganda segurong tumigil 
muna tayo nang may pagmumuni-muni upang mapakinabangan 
natin ang mga naunang nabanggit. 

Kaya't ang magsasabi ko lamang, gayong nasa Allah ang gabay: 

Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj..Halina't punahin natin na 
ang naglapit ng pangangaso sa mga Sahabah at ng babae sa 
lalaki sa Hajj ay Siya rin ang naglapit sa ipinagbabawal na 
larawan, at ipinagbabawal na pakinggan at ipinagbabawal na 
inumin at ipinagbabawal na kayamanan sa isang lingkod sa lahat 
ng lugar ng mundo, at ang dahilan ay iisa, ito'y {upang mapag- 
alaman ng Allah kung sino (sa inyo) ang tunay na nangangamba 
sa Kanya sa kabila ng Kanyang pagkalingid. Kaya't sinuman ang 
lumabag dito makaraan (ang pagpapahayag na) ito, sasakanya 
ang isang masakit na kaparusahan} Al-Maidah (05:94) 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


Kaya ang tanong: Ikaw ba ay mananatili pa rin sa iyong 
pakikibaka para sa iyong sarili sa kaisahan ng pagmamahal, 
pagkatakot at pagbalik-loob sa Allah pagkatapos mong 
makabalik mula sa Hajj, bagkus hanggang sa araw ng iyong 
pakikipagtagpo sa iyong Panginoon? 

Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj: Dati-rati'y sinasabi mo 
lang sa iyong dila noong ikaw pa ay nasa iyong bansa, na iyong 
minamahal ang Allah, na ikaw ay natatakot sa Kanya ng may 
kapakumbabaan at nagtitiwala sa Kanya, subali't ang lahat ng ito 
ay pag-aakala lamang mula sa iyo, nangangailangan ng patunay 
sa iyong katapatan. Sa katunayan dumating ang Hajj upang ito 
ang siyang maging patunay mo sa iyong katapatan, datapuwa't 
ito'y pagkatapos na patotohanan ng iyong mga kasukasuan ang 
iyong dila, kaya't mapalad ka, kung tinanggap ito ng Allah sa iyo, 
sinabi Niya {(Alalahanin) ang Araw na ang bawa’t kaluluwa ay 
tatambad na makikipagtalo sa kanyang sarili, at ang bawa’t 
kaluluwa ay babayaran nang ganap ayon sa kanyang ginawa 
(mabuti man o masama), at sila ay hindi pakikitunguhan ng di- 
makatarungan} An-Nahl: (16:111) 

Kaya't ikaw ay makikipagtalo sa iyong sarili upang mabigyan mo 
ng katuparan ang dakilang mga layunin na ito, at ang iyong mga 




kasukasuan ay maging saksi rito, kaya dalasan mo ang 
panalangin sa Allah para sa pagtanggap. 

Kapatid kong nagsasagawa ng Hajj..Dahll sa Hajj na Ito, 
maaaring ikaw ay itampok ng Kagandahang-loob ng iyong 
Panginoon sa isang antas na hindi mo ito maaabot kung ikaw ay 
nanatili lamang sa iyong bansa habang sinasamba ang Allah sa 
mahabang panahon, kaya dapat mong purihin dito ang Allah at 
pasalamatan, dahil ang pagpapasalamat ay nakapagdadagdag 
sa mga Materyal na Biyaya tulad ng kayaman, mga anak na 
lalaki, lalung-lalo na sa mga Pangunahing Biyaya tulad ng 
kaibayuhan ng pananampalataya at pagiging mapaggawa ng 
kabutihan, sapagka't ang Allah ay Lubos na Mapagbigay at 
Mapagkaloob, samakatuwid ang Allah ay Panginoon ng mga 
taong madalas magpasalamat. 

Kaya pagkatapos ng Hajj, gawin ang pamamaraan ng iyong 
buhay na maging masigasig sa pag-aabot ng dakilang 
karangalan na siyang ipinagkaloob sa iyo ng Allah, at ito'y sa 
pamamagitan ng pagsunod sa mga kadahilanan ng katatagan 
tulad ng pakikipagkaibigan sa mga mabubuting tao, ng madalas 
na panalangin, paglayo sa mga pabayang lugar at sa mga tao 
nito, at maging abala sa mabuting gawain hanggang sa iyong 
makatagpo ang iyong Panginoon na sa iyo'y nalulugod at ikaw 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


din naman ay malugod sa Kanya. Siya ay nagsabi: {(Sila ay 
nagsasabi): “Aming Panginoon! Huwag Mong hayaang malihis 
ang aming mga puso matapos Mo kaming patnubayan, at 
pagkalooban Mo kami (0 Allah) ng Habag mula sa lyong Sarili, 
katotohanang Ikaw ang Tagapagkaloob (ng Habag)} Al-lmran 
(03:08) 

Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang 
Panginoon ng lahat ng nilalang, nawa'y itampok Niya ang 
maraming pagpapala at kapayapaan sa pinuno nating si 
Muhammad, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga 
kasamahan. 




Ang ilan sa mga Layunin ng Hajj 


TALAAN NG MGA PAMAGAT 


Pahina 

Pamagat 

3 

Pambungad 

8 

Kaganapan ng Hajj sa panahon 

9 

Kaganapan ng Hajj sa lugar 

11 

Kaganapan ng Hajj sa pamamaraan 

12 

Paano natin mabigyan ng kaganapan ang tatlong uri na ito ayon sa 
pag-uutos ng Allah? 

16 

Pinakadakilang layunin sa Hajj: Katuparan ng pagka-alipin sa Allah 

18 

Unang layunin: Ang katuparan ng pagmamahal sa Allah 

23 

Tanong: Bakit hindi dumatal ang mararangal na mga paa ng Sugo 
(s.a.w.) sa kalupaan ng Arafah sa Hajj na Pamamaalam? 

29 

Tanong: Bakit ang Makkah ay nasa isang lambak na walang 
pananim? 

31 

Ikalawang layunin: Ang katuparan ng pagdakila sa Allah 

34 

Ikatlong layunin: Ang katuparan ng pag-asa sa Allah 

35 

Ika-apat na layunin: Ang katuparan ng pagkatakot sa Allah 

37 

Tanong: Mayroon bang ugnayan sa pagitan ng Hajj at pagkatakot? 

41 

Ikalimang layunin: Ang katuparan ng pagtitiwala sa Allah 

44 

Ika-anim na layunin: Ang katuparan ng pagbabalik-loob sa Allah 

46 

Ikapitong layunin: Ang katuparan ng kababaang-loob sa Allah 

50 

Ang ilan sa mga katangian ng Kagalang-galang na Makkah 

57 

Pagtatapos 

62 

Talaan ng mga pamagat 

























